યોહાનની સુવાર્તામાંથી ચુંઢી 
કાઢેલાં કેટલાંએક 
સુવાકયો 


જ 


ભાષાન્તર કતો, 
રાસા કેશવ ખ્રીસ્તા. 


૧૦૮૭૪ 





લ લવ કદા. 
અનુત્રનાજ ₹૦૯્૦- વમોજા 


પુસ્તવયું નાય 248 ૦1-૦૦ સ્રુવાત્ઝ 21 ડી 
ન્ટ ૩૨1 ર્ટ્જ્પ્ડે ન્ય 


થિય્ય - 22૪%, 








સિ 


યોહાનની સુવાત્તામાંથી 
ચુંટી કાઢેલાં કેટ્લાંએક 
વાકયો. 


સમશાહીમાંથી ભાષાંતરકતોઃ 
રાસા કેશવ 


ઝક 


મુદ્દણુસ્યાનઃ આદિત્યમુદ્રણાલય,' રાયખડરાડ-અમદાવાટ્ટ 
મુદ્ઠકઃ પ્રાણુજ્વન વિશ્વનાથ પાઠક 


હિધાઇ 
હૃ 
હ” અપ્રદાવાટ જ 
તન નિ 


મૃજરાત્તી કાંપીરાઈટ-₹.):* 
૧નન્‍્ન્લ્કં- 
કસનતણ-ન-નનનનઝન--કનકતેનન 
ન મમ્ગ“્ પી 
૫૬૪૨૯ 


ચત ૧૦૦૦ સને ૧૯૨૭. 


પ્રસિદ્ધ કરનાર 
સિસ એલ. એસ. પ્રીચર્ટ 
કાચખડ-અસદાવાદ 


ખુલાસો 


---- 

હાલમાં નિશાળામાં ચાલતી શિક્ષણુની “ સર. 
પદ્ધતિ” ને અતુસરી ગામડાંએમાં રહેતા કેટલાએક ઉ'મર્ર 
પહોંચેલા અભણુ ખ્રીસ્તી પવિત્ર શાસ્ત્ર વાંચતા થાય. 
એ હૅતુથી અમેરિકન પ્રેસ્ઓટીર્યન મિશને મરાહટીમાં એડ 
નાનું પુસ્તક બહાર પાડેચરું છે. તેતું આ ગુજરાતી ભાષાંત* 
છે. આને વિષે એવું કહેવાય છે કે, એક આસરે ૫૮ 
વરસની વૃદ્ધ ખીસ્તી ખાઈ જે અભણુ હતી તેની આગળ 
એકેકકું પાનું દરરોજ વારવાર મોટેથી વાંચી સંભળાવી તેર્ન! 
ચાસે તેનું તે વ'ચાવવાને પ્રયત્ન થયાથી તે ખાઇ થોડ: 
વખતની એદટર ચોહાનની સુવાતો વાંચતી થઇ ગઈ હતી. 
ક્રદાચને નાનાં ખાળકેની પેઠે એ ખાઈને કક્કો મસ્મે! 
ક્રરાવરાવ્યો હોત, તો તેને એ માથાકુટભરેલી રીતે શિખવાઝું 
પરવડત નહિ, એ નકી છે. વળી આથી બે લાભ છે. શ 
તોઃ ગામડાંએમાં વસતા આપણા અભણુ ખ્રીસ્તીએ દેવની 
બાતે! શીખશે, ને ખીજુ કે તેઓ સહેજે વાંચતા લખત! 
શઈ જાય, એવે! સે। વસા સ'ભવ છે. 


રાસા કેશવ. 
" “કૂ--કન્‍ગનનરોન્ણી ણ-ણણણાન--૦૦૦૦-૦-૦--૦- 


ઈસુએ કહ્યું, 


હું બારણ છું. 
ઈસુએ કહ્યું, 
હું 
ઘેટાંપાળકે 
છું 
ઈસુ બારણુ છે. 


ઈસુ ઘેટાંપાળક છે. 


શ, 
4 જ 
॥ા ન 
[ન 
॥- ન 
1 
ણા ય ન # 
કન 
1 *#ર”ત- 


પાણી 


પછ ૪ ની સામે ] 





પ 


ઈસુએ કહ્યુ, હુ' બારણું છુ. 
ઇસુએ કહ્યુ, હુ ધેટાંપાળક છુ. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હું ઘેટાનું બારણુ છું. 
ઇસુએ કહ્યુ, 
હું ઉત્તમ ષેટાંપાળક છુ. 


ઇસુ ઘેટાનું બારણુ' છે. 


સુ ઉત્તમ ધેટાપાળક છે. 


દ 


ઇસુએ કહ્યુ, હુ રસ્તો છું 
ઈસુએ કહ્યું, હું સત્ય છું. 
ઇસુએ ક્યું, હું જવન છુ. 


ઇસુએ કહ્યું, 


રસ્તા તથા સત્ય તથા જીવન હું છુ. 
ઇસુ રસ્તે છે. 
ઇસુ સત્ય છે. 
ઇસુ જીવન છે. 


ઇસુ રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન છે. 


ઈસુએ કહ્યુ, હુ' ધેટાંપાળક છુ. 
ઇસુ રસ્તો છે, ઇસુ બારણુ છે. 
ઇસુએ કહ્યુ, છું ઘેટાંનુ' બારણું છું. 


ઇસુ જીવન છે. ઘસ 
ઇસુ સત્ય છે, સસ્તા 
ઇસુએ કહ્યું, તથા 
હુ' ઉત્તમ સત્ય 
ઘેટાંપાળક છું. તથા 
જીવન 

છે. 


ઇસુએ કહ્યું, હુ રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન છુ" 
ઇસુ ઉત્તમ ધેટાંયાળક છે. 
ઈસુએ કહ્યું, છુ' બારણુ છુ. 


ન 
ઇસુ અજવાછા છે, 
સુ જગતનું અજવાળુ છે. 
ઈસુએ કથ્યું, 
ફુ જગતનુ અજવાળુ છુ. 
સુએ કહ્યું, 
હુ' ઉત્તમ ધેટાપાળક ક 
સુ જગતનુ અજવાળી છે. 
ઇસુએ કહ્યું, હુ ધેટાનું ખારણું છુ: 
ઇસ અજવાળું છ. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હુ' જગતનું અજવાળુ છું* 


ઇસુ રસ્તે! તથા સત્ય તથા જીવન છે. 


૯ 
ઇસુએ કહ્યું, હુ' જગતનુ અજવાળા છું. 
ઇસુએ કહ્યું, હુ' દેવનો દીકરો છું. 
ઇસુ રેવનો રીકરે છે. 
ઈસુ જગતનુ અજવાછુ' છે. 
ઈસુએ કહ્યું, 
હું દેવનો દીકરો છુ 
ઇસુ ધેટાંપાળક છે. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હું ઉત્તમ ધેટાંપાળક છું, 
ઇસુ ધેટાંનું' બારણું છે. 
ઇસુ દેવનો દીકરો છે. 
ઇસુએ કહ્યું, હુ' દેવનો દીકરો છુ 


૧૦ 


ઇસુ અજવાછી' છે, 
ઇસુ તારનાર છે. 
ઇસુ જગતનુ' અજવાળી છે, 
ઇસુ જગતનો તારનાર છે. 
ઇસુ બારણુ છે. 
ઇસુ તારનાર છે. 
ઇસુ રેવને દીકરો છે. 
ઇસુ જગતતુ અજવાળી' છે. 
ઇસુ રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન છે, 
ઇસુ તારનાર છે. 


ઇસુ મારે તારનાર છે. 


દો ૧૬ 
ઇસુએ કહ્યું, હુ જીવન છુ. 
ઇસુએ કહ્યું, હુ રોટલી છુ. 
ઇસુએ કહ્યું, હુ જીવનની રોટલી છુ* 
ઇસુએ કહ્યું, હું જગતનુ અજવાળુ છું. 
ઇસુ રસ્તે છે. ઇસુ સત્ય છે. ઇસુ જીવન છે. 
ઇસુ જીવનની રેટલી છે. 
ઇસુ રેવતો દીકરા છે. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હું ઉત્તમ ધેટાપાળક છુ. 
ઇસુ જગતને તારનાર છે. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હું' જવનની રોટલી છુ 


શર 


દસુએ કહ્યું, હુ જગતનું અજવાળુ છું. 
૪સુએ કહ્યું, હું ખરે દ્રાક્ષવેલે! છુ 
ઇસુ દ્રાક્ષવેલો છે. 
ઇસુ ખરે દ્રાક્ષવેલે છે. 
ઇસુએ કહ્યું, 
હું ખરે દ્રાક્ષવેલો છુ. 
સુ ખરે છે. 
ઇસુ ખરો તારનાર છૅ. 
ઇસુ ખરે દ્રાક્ષવેલે! છે, 
ઇસુએ કહ્યું, હુ દેવનો દીકરો છું. 


ઇસુ ધેટાંનું' બારણુ છે, 


૬૩ 


મજુ ધઇસુએ કહ્યું, હું ઉત્તમ ઘેટાંપાળક છુ. 


પ્રભુ ઇસુ જગતનુ અજવાછી' છે. 

પ્રભુ દઇસુએ કહ્યું, હું જીવનની રોટલી છું. 
પ્રજનુ ઇસુ દેવનો દીકરો છે. 

પ્રણ ઇસુએ કહ્યું, હું ખરે દ્રાક્ષવેલો છુ" 
પ્રણુ ઇસુ જગતનો તારનાર છે. 


પ્રબ્રુ ઇસુએ કહયું, હું ઘેટાનું ખારણું' છું" 


પ્રશ્ન ઇસુ રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન છે. 


પ્રણમ ઈસુએ કહ્યું, 


રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન હું-છું. 


પ્રભુ ઇસુ દેવ પાસે જવાને રસ્તો છે.” :- - 


ક 


૧૪ 


હે પ્રણુ ઇસુ, તુ' તારનાર છે. 

હે પ્રભુ ઇસુ, 9' જગતને! તારનાર છે. 

હે પ્રભુ ઇસુ, વું' મારો તારનાર છે. 

હે પ્રણ ઇસુ, 9' નાળ છે. 

હે પભન ઇસુ, ળુ' જગતનુ' અજવાછી' છે. 

હે પ્રણુ ઇસુ, તુ' માર્‌ અજવાળુ છે. 

હે મભણુ ઇસુ. તુ' ઉત્તમ ધેટાંપાળક છે. 

હે પ્રણ ઇસુ, વુ' મારો ઉત્તમ ધેટાંપાળક છે. 
હે પ્રસ ઇસુ, તુ' રસ્તો તથા સત્ય તથા જીવન છેઃ 


હૈ પ્રજુ ઇસુ, તું' મારો રેવ છે. 


૧૫ 


મભુ ઇસુ ખોસ્ત ધેટાંનું' બારણુ છેઃ 
પ્રભુ ઈસુ ખોસ્તે કહ્યું, હું જગતનુ અજવાછી' છું 
પભુ ઇસુ ખીસ્ત ઉત્તમ ધેટાંપાળક છેઃ 

પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તે કહ્યું, હું ખરે દ્રાક્ષવેલો છું" 
પ્રજુ ઈસુ ખીસ્ત દેવનો દીકરો છેઃ 

પ્રભુ ઈસુ ખીસ્તે કહ્યું, હું જીવન છુ. 

પ્રણુ ઇંસુ ખીસ્ત જગતને તારનાર છે. 

પણુ ઈંસુ ખોસ્તે કહ્યું, ડું રસ્તો છુ 

ગ્રણુ ઈસુ ખ્રીસ્ત મારો દેવ છે. 

ગ્રણુ ઇસુ ખ્રીસ્તે કહ્યું, ડું સત્ય છું* 


શ્રણુ ઇસુ ખ્ીસ્ત પાપીઓને તારનાર છે. 


ઉદ 
એક છેોકરે હતે. 


તે અમીરનો દીકરો હતે! 
તે છેકરેો માંરો હતોઃ 
અમીરનો દીકરે માંરા હેતો 
અમીરે કહ્યું, . 
મારો દીકરો માંરો છે, 
તે છોકરે માંરો હતો 
અમીરે ઇસુને કહ્યું, 
મારો દીકરો માંરો છેઃ 
પ્રભુ ઇસુ દેવનો રીકરે છે. 
અમીરે પ્રજી ઇસુને કહ્યું, 
મારે દીકશે માંરો છેઃ 


૧૭ 
અસીરનેો દીકરો માંરો હતોઃ 
અમીરે મભ ધસુને કહ્યું, 
તુ' મારા રીકરાતે સાજે કર, 
અમીરે પ્રભુ ઇંસુને કહ્યું, 
મારે રીકરેો માંરો છે; 
તુ' મારા રીકરાને સાનને કર* 
પ્રભુ ઇસુએ અમીરને કહ્યું, 
ચાલ્યો જ, તારો દીકરો જીવતો રલ્લો છે. 
અમીર ઇસુના વચન પર 
વિશ્વાસ કરીને ચાલ્યો! ગયો. 
તેના દીકરો સાજે થચોા. 
માંરો છોકરો સાજે થયે. 
મ્ણુ ઈસુ ' દેવનો દીકરો છે, 


૧૮ 
ચોાહાને કહ્યું, ઇસુ દેવને રીકરે। છે. 
ચે!હાને કહ્યું, આ રેવનો રીકરે છે* 
ઇસુએ કહ્યું, હુ' દેવનો દીકરો છ * 
ચોહાને કહ્યું, જીઓ, દેવનું હલવાન. 
પ્રભુ ઇસુ ખીસ્ત રેવનુ' હલવાન છે. 
ગણુ ઇસુ ખ્રીસ્ત પર વિશ્વાસ કરો. 
તે જગતને! તારનાર છે. 
તે તારો તારનાર છે. 
તે મારો તારનાર છે. 
તેના પર વિશ્વાસ કર. 


જુએ, રેવનુ' હલવાન. 


લ 


ચોહાને કહ્યું, જુઓ, દેવનું હુલવ!ન. 

ચોહાને કહ્યું, જીઓ, જગતનુ પાપ હુરણુ કરનાર 
 રેવનુ' હલવાન. 

ગપ્રજીુ ઇસુ રેવનુ' હલવાન છે. 

પ્રજુ ઇસુ ખીસ્ત પાપ હેરણુ કરે છે, 

પ્રજુ ઈસુ ખીસ્ત જગતનુ પાપ હરણુ કરે છે, 

પણુ ઇસુ ખોસ્ત રેવનું' હલવાન છે. 

મભુ ઇસુ જગતનુ પાપ હુરણુ કરનાર રેવનુ 

હલવાન છે. 
હે પ્રજુ ઇસુ, 9 દેવનું હલવાન છે. 
તુ' જગતનુ' પાપ હુરણુ કરે છે. 


મારૂ પાપ હરણુ કર, 


ર2 
ઈસુ 

તેજ ખ્રીસ્ત દેવનો દીકરો છે; 

એવો તમે વિશ્વાસ કરે, 
ને 
વિશ્વાસ કરીને 

તેના નામથી તમે જીવન પાઞે।, 

માટે 


આ લખેલા છે. 


કેક ભીખારી હતો. 
ભીખારી આંધળો હતો. 

, બેસીને ભીખ માગતો હતો, 

શુ ઇસુ પાસે થઇને જતો હતો. 
તેણે તે આંધળા ભીખારીને નેયો, 
તેને જેધઇને પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું, 

% જગતમાં છું ત્યાં સુધી હુ' જગતનુ 

અજવાછી છુ. 

તે ભીખારી આંધળા હેતો. 
આંધળાને ક'ઈજ સુઝતુ' નથી. 


જુ ઈઝ ખીસ્ત જગતનુ અજવાછી' છે. 


૨૨ 
એક આંધળા ભીખારી હુતો.. 
મજુ ઈસુએ તેને નેઇને કાદવ બનાવ્યે।* 
-્રભુ ઈસુએ કાદવ કરીને તેની આંખો પર ચોપડચયો- 
તે આંધળા ભીખ માગતો હતો. 
તેની આંખો પર કાદવ ચોપડી ઇસુએ કહ્યું, 
જઇને ધો. 
તે ભીખારી આંધળા હતો. 
મભણુ ઇસુએ કાદવ બનાવ્યો. 
તે કાદવ તેની આંખો પર ચોપડી ઇસુએ કહું, 
જઇને ધો. 
તેણે જઇને આંખો ધોઇ. 
જઇને ધો, એવુ' પ્રજ્નુ ઇસુએ તેને કહ્યું, 
માટે તેણે જઇને પોતાની આંખો ધોઇ. 


ર3 
પ્રજ્ુ ઇસુ ખીસ્તે કહ્યું, હુ જગતનું અજવાળુ છુ- 
પ્રણ ઈસુએ આંધળાને કહ્યું, જઇને ધે. 
તે ભીખારી આંધળો હતો, તો પણુ તેણે જઇને ધોયું* 
તે ધોઇને આવ્યે।. તે દેખતો થઇને આબ્યો. 
તે પરથી પાડોશીઓએ કલુ, 
જે ભીખ માગતો હતો તે શ' એજ નથી. 
જેએએ તેને અગાઉ ભીખારી નેયો હતો, 
તેઓએ કછુ, 
જે બેસીને ભીખ માગતો હતો તે શુ' એજ નથી ? 
કેટલાએકે કહ્યું કે, તેજ એ છે. 
ખીજએએ કહ્યું કે, ના, પણુ તે તેના જેવા છેઃ 
તેણે કહ્યું કે, હુ' તેજ છુ. 
તે આંધળા ભીખારી દેખતે! થઇને આવ્યો* 


ર૪ 
તે આંધળા ભીખારી 
રૃખતો થઇને આવ્યો, 
તેણે કહ્યું, હુ' તેજ છુ' 
તેએએ તેને કદ્યું કે, 
ત્યારે તારી આંખો શી રીતે ઉધડી ગઇ ? 
તેણે કહ્યું, 
ઇસુએ કાદવ કીધે, ને મારી 
આંખો પર ચોપડયથો ને મને 
કહ્યું કે, તુ' જઇને ધે; માટે * 
હુ' ગયો, ને ધોઇને દેખતો થયે. 
બીજાઓએ તેને કહ્યું, તારી આંખો શી 
રીતે ઉઘડી ગઇ ? 
તણે તઓને કહ્યુ, 
તેણે મારી આંખો પર 
કાદવ ચોપડથે!, ને છુ ગયો, 
ને ધોઇને દેખતો થયે. 


રપ 
ભીખારી અગાઉ આંધળા હતે. 
મુ ઈસુએ તેની આંખો ઉઘાડી. 
ગે કહ્યુ હુ' જે આંધળો હતો તે હવે રેખતો થયો છુ 
તણી ઇસુએ તેને કહ્યું, 
૨]' તુ' રેવના પુત્ર પર વિશ્વાસ કરે છે? 
નેણે કહ્યું કે, 
પ્રજી તે કોણુ છે કે હું તેના પર વિશ્વાસ કરૂ* 
ઇસુએ તેને કહ્યું ડે 
તે તેને નયા છે, અને 
જે તારી સાથે બોલે છે, 
તેજ તે છે. 
તણે કહ્યું કે, પ્રભુ, હુ' વિશ્વાસ કર્‌ છું. 
અને તેણે તેનુ ક મીધુ', 


રદ 
તુ' રેવના દીકરા પર વિશ્વાસ કરે છે શુ? 
પ્રભુ ઈસુ ખીસ્ત રેવનો દીકરો છે. 
તેના પર વિશ્વાસ કર; તેનું' ભજન કર. 
પ્રભુ ઇસુ દેવનુ' હલવાન છે. 
તે જગતનું પાપ હરણુ 
કરનાર રેવનુ' હલવાન છે. 
જે કોઇ તેના પર 
વિશ્વાસ કરે છે, તેને 
નાશ થશે નહિ. 
મભુ ઇસુ ખીસ્ત દેવને દીકરે। છે. 
તે દેવને એકાકીજનિત રીકરે। છે. 
જે કોઇ રેવના એકાકીજનિત રીકરા પર 
વિશ્વાસ કરે છે, તેના નાશ નહિજ થશે, 
પણુ તે અન'ત જીવન પાષશે. 


૨૭ 


પ્રણ ઈસુ દેવનો એકાકીજનિત દીકરો છેન 
રવે પોતાનો એકાકીજનિત દીકરો આપ્યો, 
એ સાર્કે 
જે કોઇ તેના પર વિશ્વાસ કરે 
તેનો નાશ ન થાય 
પણુ તે અન'ત જીવન પામે. 
પ્રભુ ઈસુ પાપ હુરણુ કરનાર છે. 
તે જગતનો તારનાર છે. 
પ્રણ ઇંસુએ કહ્યું, 


રસ્તા તથા સત્ય તથા જીવન હું છુ 


શહ 


રેલે પોતાના દીકરો આપ્યો: 

રેવે પોતાનો એકાકીજનિત દીકરો આપ્યો. 
દેવનો એકાકીજનિત રીકરો જગતને તારનાર છે. 
રલે જગત પર પ્રીતિ કીધી. 


રેવ પ્રીતિ છે. 
દવે જગત પર મીતિ કીધી. 


દેવે જગત પર એટલી પ્રોતિ કીધી કે, 
તેણે પાતાના એકાકીજનિત દીકરો આપ્યો, 
એ સાર્‌ કે જે કોઇ તેના પર વિશ્વાસ ડરે 

તેનો નાશ ન થાય, 


પણુ, તે અન'ત જીવન પામે. 


ફલ 


જગત પર કેણે પ્રીતિ કીધી ? 
કોણે પોતાનો એકાષ્ઠીજનિત દીકરો આપ્યો ? 


દેવનો એકાકીજનિત રીકરે। કેોણુ છે ? 
મારો ઉત્તમ ઘેટાં પાળક કેણુ છે? 
તારો તારનાર કેણુ છે? 
પ્રણ ઇસુએ કોની આંખો ઉઘાડી? 
કેના દીકરો માંદો હતો ? 
મણી ઇસુ ખીસ્ત પર કેણે વિશ્વાસ કીધો ? 
કોના નાશ નહિ થાય ? 
જગત પર કોણે મીતિ કીધી ? 


દેશે જગત પર કેટલી 'પ્રીતિ' ધીધી ? 


૩૦ 
એક કુવા હેતા, તે ઉંડો હતે. 
ઇસુ ચાલવાથી થાકેલો હોવાથી 
કુવા પર એવે ને એવોજ ખેઠો. 
ત્યાં એક સ્રી પાણી ભરવા આવી; 
તેને ઇસુએ કહ્યું, 
મને પાણી પા. 


પ્રશ્ન ઇસુને તરસ લાગી હતી. 
તે ચાલવાથી થાકેલેદ હેતો, 
તેથી તેને તરસ લાગી હતી. 
ત્યાં પાણી ભરવાને એક સ્રી આવી; 
તેને નેઈ ને પ્રભુ ઇસુએ પાણી માગ્યુ. 
જેને તરસ લાગી હોય છે તે પાણી માગે છે. 
ગ્રીએ કહ્યું, . 
તમે યહુદી છે ને હુ' સમરૂની છું. 
 “તાતમે મારી પાસે પાણી કેતન માગો છો ? 


૩૬ 
ઈસ્ુએ ઉત્તર આપતાં તેને કહું કે, 
રવના દાનને તથા જે તને કહે છે કે, 
મને પાણી પા, તે કોણુ છે, 
એ ને તુ' જણુતી હોત, 
તો તુ' તેની પાસે માગત, 
ને તે તને જીવતુ' પાણી આપત. 
જે કોઇ માગે છે તેને ઇસુ જીવતુ' પાણી આપે છે. 
ને તે સ્ત્રી રેવના દાનને જણુતી હોત, 
તો તેણે ઇસુ પાસે પાણી માગ્યુ' હોત, 
ને તેણે તેને જીવતુ' પાણી આપ્યુ હોત. 
ઈશુ ચાલવાથી થાકેલો હતે, 


 _તેતેને તરસ લાગી દતી.” 


૩૨" 
સ્રી તેને કહે છે ડે, 
પ્રણુ તારી પાસે પાણી 
" કાઢવાનું ક'/ નથી, 
ને કુવે ઉંડા છે, 
તો તે જીવતું પાણી તારી પાસે કયાંથી હાય? 
ઇસુએ તેને ઉત્તર દેતા કહ્યું કે, 
જે કોઇ આ પાણીમાંનુ' પીએ તેને ફરી તરસ લાગશે; 
પણુ જે પાણી હુ' તેને આપીશ, તેમાંનું જે પીએ 
તેને કરી તરસ નહિ લાગશે; પણુ જે પાણી 
છુ તેતે આપીશ તે તેનામાં પાણીના ઝરે 
થશે, કે જે અન'ત જીવન 
સુધી : -ઝર્યા કરશે. 
એ સાંભળીને*તે.સ્રીએ જવતુ' પાણી માગ્યુ" 


ઝડ 


પ્રજ્નુ, તે પાણી મને આપ, કે મને તરસ ન લાગે- 
કુવાનું' પાણી જે કોઇ પીએ તેને ફરી તરસ 
॥ગશે, પણુ જે પાણી પ્રભુ ઇસુ આપે છે તે 
જે કોઇ પીએ તેને કરી તરસ નહિ લાગશેન 
તભ ઇસુએ કહ્યું, ને કોઇ! તરસ્યો હોય, 
તો તે મારી પાસે આવીને પીએ. 
જે કોઇ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે, તેના 
પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીએ વહેશે. 
4ણુ' તેના પર વિશ્વાસ કરનારાઓને જે આત્મા 
મળવાને હતો તેને વિષે 
નેણે એ કહ્યું. 
જીવતા પાણીની નરીએ-ઇસુમાંથી વહે છે. 


૩૪ 
ત્યારે તે સ્રી પોતાની ગાગેર મુકીને શહેરમાં ગઇ, 
ને લેકેને કહ્યું, 
આવે, જેટલુ'મે' કીધુ'તેબધુ' જેણે મને કહી દેખાડયું' 
તે માણુસને જુએ; 
તેજ ખીસ્ત છે કે શુ? 
તે સ્રીની વાતથી તે શહેરના ઘણા લોકોએ ઇસુ 
પર વિશ્વાસ કીધો. ત્યાર પછી ઇસુની વાતથી 
ઔજન ધણા લોકોએ વિશ્વાસ કીધે. 
તેઓએ ડહ્યું, 
અમે પોતે સાંભળીને જાણીએ છીએ કે, 
જે જગતનો ત્રાતા તે નિશ્ચે એજ છે.- 
પ્રણુ ઇસુએ કહ્યું, જીવનની રોટલી છુ છુ. 
જે મારી પાસે આવે છે તેને ભૂખ નહિજ લાગશે, 
ને જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે, 
તેને કદી તરસ નહિજ લાગશે. _ 
ઇસુ આત્માની તરસ સદોડે છે. 


૩૫ 

પ્રણ ઇસુ ધેટાંતુ' બારણુ છે. 
પ્રણુ ઇસુ ખ્રીસ્ત ઉત્તમ ધેટાંપાળક છે. 
તેણે કહ્યું, હુ' ઉત્તમ ધેટાંપાળક છુ, 
ને ધેટાંને સારૂ હું' પોતાના જીવ આપુ છુ" 
ઘેટાને સાર્‌ પ્રસ ઇસુએ પોતાનો જીવ આપ્યો. 
પ્રણુ ઇસુ મરણુ પામ્યો ને તેને કબરમાં મૃકચે।, 
પણુ ત્રીજે દિવસે તે પાછે! ઉઠયે।. 
તેણે પોતાનો જીવ આપ્યો ને તેણે તે પાછે! લીધે. 
ઘેટાંને સારૂ પોતાનો જીવ આપીને તે પાછે. 

જીવતો થયે! 
જગતનો તારનાર મરણુ પામીને પાછો ઉઠયો. 


તે જીવતો થઇને કબરમાંથી નીકળ્યે 


૩૬ 
પણુ મરિયમ બહાર કબરની પાસે રડતી 
ઉભી રહી હતી. 
પણુ ઇસુ પાછે! ઉઠયો છે એ તેને ખબર ન હતી, 
માટે તે રડતી હતી. 
કખરજ પરથી પત્થર ખસેંડેલે હતે 
એ તેણે રીડું', 
પણુ પ્રભુ ધસુ ફરીથી જીવતે! થયો છે, 
એ તે જણુતી ન હતી, 
તેથી તે કબર પાસે રડતી ઉભી રહી હતી. 
અને રડતાં રડતાં નીચી નમીને તેણે કખરમાં 
જાકિયાં કર્યા”, 
તો ન્યાં ઇસુનુ' મુડદુ' મુકેલુ' હતુ, 
ત્યાં બે દુતને બેઠેલા રીઠા. 
તેઓએ તેને કહ્યું, બાઇ તુ' કેમ રડે છે? 
તે રડતી ઉભી સહી રતી. 


૩૭ 
દુતોએ કહ્યું, બાઈ, તુ' કેમ રેડે છે ? 
તે તેઓને કહે છે, તેઓ મારા પ્રભુને લઇ ગયા છે, 
તે તેઓએ તેને કયાં મુકયા છે તે હુ' જણુતી નથી 
માટે રડુ' છુ: એમ કહી તેણીએ પછવાડે ફરીને 
ઈસુને ઉભેલો નેથો, પણુ એ ઈસુ છે, એમ 
તેણીએ જણ્યું' નહિ. 
ઇસુએ તેને કહ્યું, બાઇ, તુ' કેમ રડે છે? 
તુ' કોને શોધે છે ? 
ને માળી છે એમ ધારીને તેણીએ તેને કહ્યું કે, 
માહેબ, જે તેં તેને અહીંથી ઉઠાવી લીધે! હોય, 
તતો તે' તેને કયાં મુકયો છે, 
એ મને કહે, ને હું તેને લઇ જઇશ, 
પોતે ઇસુની સાથે વાત કરતી હતી, 
એ તેણુ જણ્યુ' નહિ. 


૩૮ 
તેણે કબરમાં બેઠેલા બે દૂત જેયા. 
તેઓએ તેને કહ્યુ બાઇ, તુ' કેમ રડે છે ? 
તેણે ઇસુને ઉભો! રહેલો દીઠો. 
પણુ તે ઇસુ છે, એ તેણે જાણ્યું નહિ. 
તે માળી છે, એમ તેણે ધાર્યું, 
ઇસુએ તેને કહ્યું, મરિયમ; તેણે ફરીને તેને કહ્યું, 
હે પ્રસ. 
ઇસુએ તેને કહ્યું, 
મારા ભાઇઓની પાસે જઇને 
તેઓને કહે કે, 
જે મારો બાપ તથા તમારો 


બાપ, ને મારો રેવ તથા 
તમારો રેવ તેની પાસે હુ 
ચઢી જઉં છુ. 


ર 
ઇસુએ તેને કદછ્યું, મરિયમ; 
તેણે ફરીને તેને કહ્યું, ઝુરૂ* 
પોતાને પ્રભુ ફરીથી જીવતે। થચો। છે, એ તે સમજી. 
પ્રણુ ઇસુએ તેને કહ્યું, હુ' ઉપર ચઢી “ઉં છું ; 
જે મારો બાપ તથા તમારો બાપ, 
ને મારો દેવ તથા તમારો રેવ 
તેની પાસે હુ' ચઢો જઉં છુ. 
મરિયમે આવીને શિષ્યોને ખબર આપી કે, 
મે' પ્રભુને નેય છે, 
ને તેણે મને એ વાતો કહી. 
મજુ ઇસ્રએ કહ્યું, હુ મુઓ હતો ને કિ 
સદાકાળ સુધી 
જીવતો છુ. 
એજ ખરે દેવ તથા અન'ત જીવન છે. 


૪૦ 


ગીતે. 


પ્ઝન્નાસ#ન્ઝન--. 


જન્‍્ત્ક્૪ 


ખ્ીસ્ત રાજા આવ્યો હાલેલુયા બોલે ! 
પાપીઓને તારવા માટે રાજા દસુ આવ્યે।. 
૧. થયો હું' આન'દી પામી પાપની સાષ્ટી; 
મનને શુદ્ધ કરવાને લીધે રાજા ઈસ્રુ આવ્યે. 
૨. પસ્તાવો કરીને વિશ્વાસ રાખે તેને 
પુરી શાંતિ આપવા માટે રાજા ઈસુ આવ્યો. 





૧, જીવનની નદીએ ઉંસુમાંથી વહે છે, 
તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. 
૨. જીવનની રોટલી ખ્રીસ્ત દાતા આપે છે, 
જેને ખાધે ભૂખ લાગે મન ધરાશે. 

૩, કરો દેવની સ્તુતિ મને મળી સુક્તિ, 
મારા ખ્રીસ્તે તેના રકતે તાર્ચો પાપથી. 
ચ્નજીયુ€:---૨ 


જે પાપ કરે છે, તે શેતાનનોા છે; કાંજે શેતાન 
આર'ભથી પાપ કરે છે; દેવના પુત્ર એ સારૂ પ્રગટ થયે 
કે તે શેતાનનાં કામનો નાશ ફરે. 


--ભ48.43.-- 





“ક “ક -.- -“---“--ક-ન-ન્ન--- 


૮ ્ 


મુદ્ધ્ૃણુસ્થાનઃ આદિત્યમુદ્રણાલચય, રચખડરાડ-અમદાવાદ 
જુ&કઃ પ્રાણુછવન વિશ્વનાથ પાહક 





કન 


